
กบขาว 










แกงส้มปลาสับปะรด 

แกงส้มปลา เมนูอาหารท้องถิ่นภูเก็ตรสชาติเข้มข้น เผ็ดกำลังดี เปรี้ยวเล็กน้อย และออกหวานปลายลิ้น ความสดหวานของ 
ปลาทะเลท้องถิ่นบวกกับรสชาติของสับปะรดภูเก็ต หรืออาจใช้โชน (คูน) ซึ่งเป็นผักท้องถิ่น คล้ายกับต้นบอนของภาคกลาง 
ชาวภูเก็ตนิยมนำมาทำแกงส้ม เพราะนํ้าแกงจะซึมเข้าไปในเนื้อโชน ทำให้ถึงรสชาติได้ดีกว่าผักชนิดอื่น และกลิ่นหอมอ่อนๆ 
ของขมิ้นกับเครื่องแกง ช่วยเสริมรสชาติความกลมกล่อม ลีเหลืองของขมิ้นผงทำให้นํ้าแกงมีสีสัน สูตรแกงส้มปลาโบราณ 
นิยมใส่ข้าวสารตำลงในเครื่องแกง เพื่อให้นํ้าแกงดูข้นน่ารับประทานยิ่งขึ้น 


ส่วนประกอบ 

พริกขี้หนูแห้ง 

ตะไคร้ 

กระเทียม 

ขมิ้นผง 

กะปิ 

เกลือ 

นํ้าปลา 

ส้มแขก 

มะขามเปียก 

พริกไทยดำ (เม็ด) 


35 กรัม 
2 ต้นใหญ่ 
50 กรัม 
6 กรัม 
35 กรัม 


ช้อนชา 
ถ้วยตวง 


8 กรัม 
32 กรัม 
8 กรัม 


สับปะรด หรือ โชน (คูน) 200 กรัม 
นํ้าตาลทราย 2 ช้อนโต๊ะ 

เนื้อปลา 1/2 กิโลกรัม 

(ปลากระพง ปลาจาระเม็ด ปลาแก้มบาง 
ปลาล่าปู ปลามงเล ปลาทราย ส่วนมากใช้ 
ปลาตัวใหญ่ และเนื้อไม่แข็ง ปลาต้องสด) 


วิธีทำ 

1. ต้มนํ้า'ให้เดือด 

2. โขลกกะปิ พริกไทย ตะไคร้ซอย พริกแห้ง ขมิ้น เกลือให้เข้ากัน 
ใส่ลงในหม้อนํ้าเดือด 

3. ใส่มะขามเปียก นํ้าตาลทราย ส้มแขกลงในหม้อ รอนํ้าเดือดอีกครั้ง 

4. ใส่สับปะรด หรือโชน (คูน) ที่ล้างสะอาด ลอกเปลือก หักหรือตัด 
เป็นท่อนพองาม 

5. ใส่ปลาเมื่อเครื่องแกงเดือดดีแล้ว ชิมรส 



เกร็ดความรู้ 

1. อาจใช้มะขามสดประมาณ 3-4 สกใหญ่ แทนมะขามเปียก 

2. อาจใส่สับปะรดภูเก็ต คูน ตะลิงปลิง หน่อไม้ หรือ ยอดมะพร้าวก็ได้ หากใช้หน่อไม้ดอง แทนโชน 
อาจจะลดพริกขี้หนูลงเพื่อลดความเผ็ด 

สารอาหารที่ได้รับ คือ โปรตีน ไขมัน เกลือแร่จากปลาทะเล วิตามิน คาร์โบไฮเดรตและใยอาหารจากสับปะรดภูเก็ต 


กับข้าว 6 





















แกงยาหนัดหมูสามชั้น 

แกงยาหนัดหมูสามชั้น แกงกะทิที่ใช้หัวกะทิเคี่ยวผัดกับเครื่องแกงเหมือนแกงกะทิทั่วไป โดยมีการใส่สับปะรด 

หรือเรียกว่า ยาหนัด มีรสหวานกรอบกว่าสับปะรดของจังหวัดอื่น และใส่เม็ดมะม่วงทิมพานต์ดิบ กับเนื้อหมูสามชั้นหั่นบาง 

สูตรเครื่องแกงยาหบัดหมูสามชั้นของภูเก็ตใส่ขมิ้นสดเป็นส่วนประกอบ นํ้าแกงซึงมีสึเหลืองสวยน่ารับประทาน 

นํ้าแกงข้นเล็กน้อย รสชาติ เปรี้ยว หวาน และเผ็ดกำลังดี 


เครึองแกง 

พริกแกงดอกเล็ก 

40 

เม็ด 

ขมิ้นสด 

1 

ช้อนชา 

กระเทียม 

2 

หัว 

หอมแดง 

2 

หัว 

ตะไคร้ 

3 

ต้น 

พริกไทย 

2 

ช้อนชา 

ใบมะกรูด 

3 

ใบ 

เกลือ 

2 

ช้อนชา 


วิธีทำ 

1. ตำส่วนผสมของเครื่องแกงทั้งหมดให้ละเอียด 

2. นำสับปะรดปอกเปลือกแล้วล้างให้สะอาด หั่นเป็นชิ้นเล็ก 

3. ล้างหมูสามชั้นให้สะอาด แล้วหั่นเป็นชิ้นเล็ก 

4. นำหัวกะทิ 1 ถ้วย เคี่ยวกับเครื่องแกงพอแตกมัน ใส่หมูสามชั้นลงผัด 
จนสุก ค่อย ๆ เติมหางกะทิ แล้วใส่สับปะรด เม็ดมะม่วงทิมพานต์ดิบ 

5. เติมนํ้าตาล เกลือ ต้มจนเดือด ใส่พริกชิ้ฟ้าแดง ใบมะกรูด 
และหัวกะทิ อีก 1 ถ้วย แล้วยกลง 


ส่วนประกอบ 



หมูสามชั้น 

300 

กรัม 

สับปะรด 

1 

ลูก 

หัวกะทิ 

2 

ถ้วย 

หางกะทิ 

1 

ถ้วย 

เกลือ 

1 

ช้อนชา 

นํ้าตาล 

2 

ช้อนชา 

กะปิ 

1 1/2 

ช้อนโต๊^ 

ใบมะกรูด 

4 

ใบ 

พริกชี้ฟ้าแดง 

2 

เม็ด 

เม็ดมะม่วงทิมพานต์ดิบ 1 

ถ้วย 


5.2 ร. 



๖๐ ! ไ )^!^16 


๗ ® 

เกร็ดความรู้ 

เลือกสับปะรดที่ไม่สุกเกินไป 

สารอาหารที่ได้รับ คือ โปรตีนจากเนื้อหมู ไขมันจากกะทิ หมูสามชั้นและเม็ดมะม่วงทิมพานต์ 
วิตามิน คาร์โบไฮเดรตและใยอาหารจากสับปะรดและเม็ดมะม่วงทิมพานต์ 

'ำ. I กั' 


กับข้าว 8 












แกงตูม 

แกงดูมี้ หรือ แกงมัน เรียกชื่อตามวิธีการทำ ที่ต้องเคี่ยวหัวกะทิจนแตกมันเกือบเป็นขี๋โล้ ก่อนนำมาผัดกับเครื่องแกง 
เป็นแกงที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมมุสลิม ทำให้แกงนี้มีส่วนผสมเครื่องเทศหลากหลายชนิดมากกว่าแกงอื่นๆ 
การทำแกงดูมี้ นิยมใช้ปลาตัวโต หั่นเป็นชิ้น ปรุงรสนํ้าแกงให้ออกเปรี้ยวด้วยนํ้ามะขาม หรือส้มควายแห้ง 
ใส่กระเจี๊ยบเขียวทั้งสก ลักษณะ 1 ของแกงมีนํ้าน้อย มีมันลอยตามผิว สีส้มอมแดง รสชาติเปรี้ยว เค็ม หวาน เผ็ดเล็กน้อย 
เป็นแกงที่หารับประทานค่อนข้างยาก 


ส่วนประกอบ 


พริกแห้งเม็ดใหญ่ 

20 

เม็ด 

พริกไทย 

1/2 

ช้อนชา 

เกลือ 

1 

ช้อนโต๊ะ 

กระเทียม 

6-7 

กลีบ 

หัวหอมเล็ก 

4-5 

หัว 

อาลาบ้า 

1 

ช้อนชา 

(เครื่องเทศท้องถิ่น) 



เม็ดผักชี 

1 

กำมือ 

ยี่ห , ร่า 

1/2 

ช้อนชา 

กะปิ 

1 

ช้อนโต๊ะ 

ปลากะพงแดง 

1 

กิโลกรัม 


(ปลาชิ้น หรือปลาจาระเม็ดเล็ก 3-4 ชิ้น) 
มะพร้าว คั้นหัวกะทิ 1/2 กิโลกรัม 

กระเจี๊ยบเขียว หรือ ตะลิงปลิง 

นํ้าตาล 1 ซ้อนชา 

นํ้าเปล่า 3/4 ถ้วย 


วิธีทำ 

1. โขลกเครื่องนํ้าพริก พริกแห้งเม็ดใหญ่ พริกไทย เกลือ กระเทียม 
อาสาบ้า หอม เม็ดผักชี ยี่หร่า ให้ละเอียด จึงใส่กะปิ ส่วนผสมของ 
เครื่องแกงดูมี้ใส่หอมมากกว่ากระเทียม 

2. คั้นมะพร้าวให้!ด้หัวกะทิ 2 ถ้วย เคี่ยวหัวกะทิให้แตกมัน จนเกือบเป็น 
ชิ้โส้ เพื่อให้กลิ่นหอม 

3. ผัดเครื่องแกงทั้งหมดในหัวกะทิที่แตกมันให้หอม ใส่นํ้าประมาณ 5-7 ถ้วย 

4. เมื่อนํ้าแกงเดือด ใส่ปลาที่ล้างสะอาด หั่นเป็นชิ้น ปรุงรสด้วย 
นํ้ามะขามเปียก นํ้าปลา นํ้าตาลปีบ หรือนํ้าตาลทรายเล็กน้อย 
(ถ้าไม่ชอบรสหวานไม่ต้องใส่ก็ได้)ใส่กระเจี๊ยบเขียว 

5. ถ้าผสมนํ้ามันมะพร้าวลงไปเล็กน้อย จะช่วยเพิ่มความนุ่มนวล 
อร่อย ไม่เลี่ยน 



เกร็ดความรู้ 

1. แกงดูมึ๋ใช้กระเทียม กะปิเผา คล้ายเครื่องแกงมัสมั่น แต่ความหอม อร่อย แตกต่างกัน 

2. เครื่องเทศอาลาบ้า มีลักษณะเม็ดกลมคล้ายกับพริกไทย คั่วจนหอม 

3. ส้มควายแห้งเป็นพืชสมุนไพรท้องถิ่น ผลมีรสเปรี้ยวมาก นิยมนำผลมาฝานเป็นแผ่นบาง ตากแห้ง 
และนิยมนำมาใส่อาหารประเภทแกง 

4. ลักษณะที่ดีของแกงดูมี้ ควรใช้ปลาตัวโต ปลาเนื้อนิ่ม เช่น ปลากะพง ปลาเก่า ที่มีความสด นำมาตัดเป็นชิ้นๆ 

สารอาหาร'ที่!ด้รับ คือ โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ จากปลาทะเล ไขมันจากกะทิ คาร์!บไฮเดรตและใยอาหารจากกระเจี๊ยบเขียว 


กับข้าว 10 

















ตมกะทิผักเทลียง 


ผักเหลียง หรือ ผักเหมียง เป็นผักพื้นบ้านภาคใต้ นิยมใช้ใบอ่อนใส่ในต้มกะทิ เครื่องปรุงของต้มกะทิผักเหลียงเหมือนกับ 
เครื่องแกงเลียง ทั้งหัวหอม กะปิ กุ้งสด และพริกไทยดำ จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า แกงเลียงกะทิผักเหมียง 
นิยมใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ดิบเพิ่มความมันอร่อยด้วย สูตรโบราณใส่กุ้งแห้งลงไปโขลกพร้อมกับเครื่องแกง 


ส่วนประกอบ 


กะทิคั้น 1/2 กิโลกรัม 

(หรือกะทิกล่อง ขนาด 250 มล. 1 กล่อง) 
ใบเหลียง 2 กำ 

(หรือผักลิ้นห่าน 2 ขีด) 

กุ้งสด 2 ขีด 

(หรือกุ้งแห้งเนื้อ 1 ช้อนโต๊ะ) 

หัวหอมแดง 3-4 หัว 

กะปิ 1/2 ช้อนโต๊ะ 


พริกไทยดำ 
(หรือแล้วแต่ชอบ) 

นํ้าเปล่า + หางกะทิ 
เกลือ 

นื้าตาลทราย 

เม็ดมะม่วงหิมพานต์ดิบ 


20 เม็ด 


3/4-1 ถ้วย 
1/2 ช้อนชา 
1 ช้อนชา 
100 กรัม 


วิธีทำ 

1. ล้างใบเหลียง ทิ้งให้สะเด็ดนื้า เด็ดเอาแต่ใบอ่อนและกลาง ๆ 
ไมใช้ใบแก่ กินแล้วไม่นุ่มลิ้น 

2. หากใบเหลียงมีขนาดใหญ่ ใช้มีดหรือกรรไกรตัดให้เล็กลงไต้ 
เพื่อสะดวกในการตักกิน 

3. ล้างกุ้งสด ปอกเปลือก ผ่าหลัง ดึงเส้นดำออก 

4. ปอกเปลือกหอมแดง ล้าง และบุบให้พอแตก 

5. โขลกพริกไทยดำพอหยาบ ใส่หอมแดง โขลกต่อพอหยาบ ๆ 

6. ใส่กะปิ โขลกต่อให้เข้ากัน แต่ไม่ต้องละเอียดมาก 

7. เทหางกะทิลงในหม้อใบย่อม ตั้งไฟกลางมาทางอ่อน ให้หางกะทิเดือดอ่อนๆ 

8. ตักเครื่องแกงที่โขลกไว้ลงไปละลาย ใช้ทัพพีคนให้เครื่องแกง กระจายตัว ไม่เป็นต้อน 

9. ใส่กุ้งแห้งลงไป คนพอเข้ากัน รอให้กุ้งแห้งอ่อนตัวและ 
นื้าแกงเดือดอีกครั้ง ใสใบเหลียงลงไป 

10. ลองชิมรสชาติ จะมีความเค็มจากกะปิและกุ้งแห้ง ความหวาน จากกะทิและกุ้งแห้ง 

11. หากรสชาติไม่เข้มข้น เติมเกลือและ'นํ้าตาลตามสมควร รอให้นื้าแกงเดือด 
ไฟอย่าแรงมาก กะทิจะแตกมัน หมั่นคนเป็นระยะ 

12. รอนื้าแกงเดือดอีกครั้ง ใส่กุ้งสดแล้วปิดเตาได้เลย 

13. ตักใส่ชามและยกเสิร์ฟ 



016131^ ?1๖61' 

11.7 8 * 


4ว(ว1ไ7ป131:6 


ฒอเV 

?ธ& 100 ร. 


3.6 8 - 

?]"0เ1611 


6.2 ร. 

ปลเ 


เกร็ดความรู้ 

1. ใช้พริกไทยขาวแทนพริกไทยดำได้ หากใช้พริกไทยดำสืนํ้าแกงจะคลํ้าเล็กน้อย 

2. อาจไมใส่กุ้งสดก็ได้ สูตรโบราณใช้กุ้งแห้ง โขลกพร้อมเครื่องแกง 

3. อาจใส่เม็ดมะม่วงทิมพานต์ดิบ เพิ่มความมันและความเข้มข้นของนํ้าแกง 

สารอาหารที่ได้รับ คือ โปรตีน เกลือแร่จากกุ้ง ไขมันจากกะทิ วิตามินและใยอาหารจากผักเหลียงคาร์โบไฮเดรตจากนํ้าตาล 


กับข้าว 12 














ทุงมะขาม 

กุ้งมะขาม เป็นอาหารท้องถิ่นดั้งเดิมของภูเก็ต และในประเทศเพื่อนบ้านแถบมลายู เป็นที่รู้จักกันในชื่อ 7ลกกลก่กป ลผท 
หน้าตาของอาหารอาจแตกต่างกันบ้างตามท้องถิ่น สำหรับกุ้งมะขามของภูเก็ต มีนํ้าขลุกขลิก มีกลิ่นหอมของกระเทียมเจียว 
มะขามเปียก รสชาติ เปรี้ยว เค็ม หวาน เป็นกับข้าวรับประทานพร้อมกับนํ้าพริก หรือแกงส้ม 
สูตรโบราณนิยมรับประทานคู่กับข้าวมันและแตงกวาดอง 


ส่วนประกอบ 



วิธีทำ 

กุ้งสด 

(หรือกุ้งแชบ๊วย) 

1 

กิโลกรัม 

1 . 

ล้าง แกะเปลือกกุ้ง ผ่าหลัง หมักกับนํ้ามะขาม นื้าปลา นื้าตาล 
ประมาณ 10-15 นาที เพื่อให้เข้าเนื้อ 

นื้ามะขามเปียก 

4-5 

ช้อนโต๊ะ 

2. 

สับกระเทียมให้ละเอียด เจียวกับนํ้ามันจนเหลืองหอม 

นํ้าปลา 

2 

ซ้อนโต๊ะ 

3. 

นำกุ้งที่หมักไว้เทลงในกระเทียมเจียว ดั้งไฟอ่อนเคี่ยวไปเรื่อยๆ 

นื้าตาลทราย 

2 

ช้อนโต๊ะ 


จนกุ้งสุก คลุกกับพริก ปรุงรส เปรี้ยว เค็ม หวาน ตามชอบ 

กระเทียม 

3-5 

กลีบใหญ่ 


รับประทานกับข้าวมันและแตงกวาดอง 


13.8 อึ- 



^-^ 

เกร็ดความรู้ 

1. เลือกกุ้งเปลือกบางที่หัวและลำตัวติดกันแน่น 

2. หมักกุ้งกับนํ้ามะนาว ทำให้กุ้งเนื้อนุ่ม ไม่มีกลิ่นคาว 

3. เลือกมะขามที่ใหม่ และ สด สีต้องไม่ดำหรือคลํ้า 

4. อาจใช้นื้าตาลปีบ ช่วยเพิ่มรสชาติได้ 

สารอาหารที่ได้รับ คือโปรตีน เกลือแร่จากกุ้งไขมันจากนื้ามัน ใยอาหารจากมะขามเปียกและแตงกวา 
คาร์โบไฮเดรตจากนํ้าตาล 

'ำ 1 /' 


กับข้าว 14 





























*■4 




หมูสอง 

หมูฮ้องเป็นหนึ่งในเมนูอาหารท้องถิ่นเอกลักษณ์ของคนภูเก็ต เป็นอาหารดั้งเดิมของบรรพบุรุษชาวจีนฮกเกี้ยน 
นิยมใช้หมูสามชั้นหรือใช้เอี่ยมต้อ (เนื้อส่วนราวท้องที่มีไขมันไม่มาก) หมักกับ เครื่องปรุง ต่าวอี่ว (ซี!!'วดำ) 

ก่อนปรุงสุกด้วยการผัดร่วมกับการต้มเคี่ยวจนเนื้อหมูนุ่มได้ที่ ลักษณะของหมูฮ้องมีนํ้าขลุกขลิกสึนํ้าตาลแดง มีความข้นมัน 
มีกลิ่นหอมของเครื่องปรุง รสชาติออกเค็มนำ และหวานตาม ผสมผสานกันอย่างลงตัว ทำใหัIม่รู้สึกว่าเค็มหรือหวานเกินไป 


ส่วนประกอบ 

ส่วนประกอบ 

หมู 1 กิโลกรัม 

(นิยมใช้ หมูส่วนขาหน้า หมูสามชั้นสวยๆ 


หรือเฮียมต้อ) 


ต่าวอี่วดำ (ซี!!'วดำ) 
ต่าวอี่วขาว (ซี!!วขาว) 
นื้าตาลทรายแดง 
พริกไทยดำ 
(โขลกพอละเอียด) 


3 ช้อนโต๊ะ 
3 ซ้อนโต๊ะ 
1 ขีด 
35 กรัม 


วิธีทำ 

1. หั่นหมูสามชั้นเป็นชิ้นไม่เล็กเกินไป 

2. โขลกพริกไทยกับกระเทียม นำไปคลุกกับเนื้อหมูที่หั่นเตรียมไว้ให้เข้ากัน 
(หรือหมักตั้งทิ้งไว้ 1 ชม.) 

3. ใส่ตำวอิ๋วดำ ต่าวอิ๋วขาว นํ้าตาลทราย 

4. เติมนํ้านิดหน่อย แล้วนำไปผัดให้สุก กลิ่นหอม นํ้าขลุกขลิก 
ต้มเคี่ยวต่อด้วยไฟอ่อนๆ จนเนื้อหมูนุ่มได้ที่ (สูตรโบราณ) 

5. อาจเติมนํ้านิดหน่อย ต้มหมูให้สุก จากนั้นนำไปผัด เติมนั้า ไม้หวาน 
โป็ยกั๊ก หัวเปราะ ต้มต่อจนกระทั่งเนื้อหมูนุ่มได้ที่ 

นั้าที่ได้จะขลุกขลิก มีกลิ่นหอม 


กระเทียม 

(โขลกพอละเอียด) 

เกลือ 

นื้าตาลแดงอ้อย 
ไม้หวาน (อบเชย) 
โป็ยกั๊ก 
หัวเปราะ 



ฒ 1 

เกร็ดความรู้ 

1. ไม่มีรากผักชี 

2. หมูสามชั้น ต้มให้เนื้อ มีความนุ่ม หนึบ ๆ ไม่เละ เคี้ยวได้ 

3. รสชาติออกเค็มนำ หวานตาม 

สารอาหารที่ได้รับ คือ โปรตีนและไขมันจากหมูสามชั้น คาร็โบไฮเดรตจากนํ้าตาล 


กับข้าว 16 













ทมูผัดเคยเค็ม 

เคยเค็ม เป็นอาหารหมักชนิดหนึ่ง ทำจาก กุ้งฝอย นํ้าตาลแดง นํ้าซาวข้าว หมักกับเกลือ การทำหมูผัดเคยเค็ม 
ต้องเลือกเคยเค็มคุณภาพดี กุ้งมีลืสวยออกชมพู มีกลิ่นหอม และมีรสเปรี้ยว ผัดหมูสามชั้นกับเคยเค็มคุณภาพดี 
ปรุงรสด้วยนํ้าตาลให้กลมกล่อม โรยหน้าด้วยพริกชี้ฟ้าแดง รับประทานกับข้าวสวยร้อนๆ 


ส่วนประกอบ 

หมูสามชั้น 

1/2 

กิโลกรัม 

เคยเค็ม 

1/2 - 3/4 

ถ้วย 

กระเทียม 

10 

กลีบ 

พริกขี้หนูสวน 

25 

กรัม 

พริกขี้ฟ้าแดง 

7 

เม็ด 

ตะไคร้ (ซอย) 

5 

ต้น 

นํ้าตาลทราย 

1 

ช้อนโต๊ะ 

นํ้า มัน 

1 

ช้อนโต๊ะ 


*อาจเพิ่มนํ้าส้มสายชู เพื่อให้รสเปรี้ยว 


วิธีทำ 

1. ตั้งกระทะใส่นํ้ามันพอควร เขียวกระเทียมสับให้เหลือง 

2. หั่นเนื้อหมูเป็นชิ้นบางๆ ผัดให้นํ้ามันในหมูออกมาพอประมาณ 
ควรใช้ไฟแรง พอสุกเนื้อจะไม่หดตัว 

3. ผัดเคยเค็มจนหอม ใส่ตะไคร้ ปรุงรสด้วยนื้าตาล 1 ช้อนโต๊ะ 
ใส่พริกสด ผัดให้ทั่ว ตักชิ้นใส่จาน 



ฐ-& 

เกร็ดความรู้ 

1. วิธีเลือกเคยเค็มที่ดี กุ้งจะมีลืสวยออกชมพู มีกลิ่นหอม และมีรสเปรี้ยว 

2. นอกจากนี้อาจจะใช้เนื้อไก่ กุ้ง ปลาหมึก แทนเนื้อหมูได้ 

สารอาหารที่ได้รับ คือโปรตีนจากหมูสามชั้น เคยเค็มไขมันจากหมูและนํ้ามัน ใยอาหารจากกระเทียมพริกชิ้ฟ้า 
คาร์โบไฮเดรตจากนํ้าตาล 

ำ 1 /' 


กับข้าว 18 






















ผัดบังก๊วน (ผัดมันแกวแบบภูเก็ต) 

บังก๊'วน คือ มันแกว เลือกหัวที่ใหม่สด เนื้อแน่น นำมาหั่นเป็นฝอย 

ผัดนํ้ามันกับหมู กุ้ง และปลาหมึกแห้ง รับประทานกับข้าวสวยร้อน ๆ หรือนำมาห่อด้วยผักกาดหอม 
หรือแผ่นก๋วยเตี๋ยว ราดด้วยนํ้าจิ้ม ก็อร่อยอีกแบบหนึ่ง 


ส่วนประกอบ 


มันแกว 

2-3 หัว 

(ปอกเปลือก ล้างหั่นฝอย) 


กุ้งสด 

200 กรัม 

(ล้างปอกเปลือกผ่าหลัง) 


หมูติดมันนิดหน่อย 

200 กรัม 

ปลาหมึกแห้ง 

1-2 ตัว 

(หั่นฝอยล้างนํ้า) 


ขึ้นส่ายประมาณ 

3-4 ต้น 


วิธีทำ 

1. ใส่นํ้ามันในกระทะ ตั้งไฟให้ร้อน เจียวกระเทียมที่สับ พอหอมเหลือง 
ใส่หมู กุ้ง ผัดจนสุก ใส่เกลือประมาณ 2 ซ้อนชา 

2. ใส่มันแกว ปลาหมึกแห้ง ที่เตรียมไว้ผัดให้ทั่ว และนานพอควร 

3. ปรุงรสด้วย 1 ซี!!วดำ ซี!!วขาว นํ้าตาล 

4. ใส่ขึ้นฉ่ายทั้งก้านและใบ เติมนํ้าประมาณ 1 ถ้วย 

ผัดจนเหลือนํ้าพอขลุกขลิก ตักขึ้นโรยหน้าด้วยหอมเจียว 


(ล้างเด็ดเป็นใบๆ ขยำล้างนํ้าให้ก้านแตก บีบขึ้นพักไว้) 

หอมเจียว 5 หัว 

กระเทียมทุบ สับพอสมควร 

นํ้ามัน สำหรับผัด 

เกลือ 

นํ้าตาล 

ซี!!วขาว 

ซี!)วดำ 


2.3 ร. 


2.3 8- 


9.3 8- 

ใ )^!^16 



?ฑว11611 


4.58- 


หั V 

เกร็ดความรู้ 

ใส่ขึ้นฉ่ายจะช่วยทำให้รสชาติดีขึ้น 

สารอาหารที่ได้รับ คือ โปรตีนและเกลือแร่จาก กุ้ง หมู ปลาหมึกแห้ง ไขมันจากนํ้ามัน คาร็โบไฮเดรต 
และใยอาหาร จากมันแกว ขึ้นส่าย หอมเจียว และ กระเทียม 

^ * / 


กับข้าว 20 











นํ้าชุบคั่ว 

นํ้าชุบคั่ว เป็นนํ้าพริกชนิดหนึ่ง ประเภทนํ้าพริกผัด การทำนํ้าชุบคั่ว ต้องผัดเครื่องนํ้าพริกให้มีกลิ่นหอมก่อน 
จึงใส่นํ้ามะขามเปียกและปรุงรสด้วยนํ้าตาล เมื่อผัดจนแห้งได้ที่ นํ้าพริกจะมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 
มีรสเปรี้ยว เค็ม หวาน ผัดจนเครื่องเหนียว สามารถเก็บไว้ได้นาน รับประทานเป็นกับข้าว 
หรือรับประทานกับขนมปัง โรตี กากหมู ก็อร่อย 


ส่วนประกอบ 



วิธีทำ 

กุ้งแห้ง 

100 

กรัม 

1. ล้างพริกแห้งหั่นหยาบ แช่นํ้า แล้วบีบขึ้นจากนํ้า พักไว้ 

กะปิ 

1 

ซ้อนโต๊ะ 

ปอกหอมกระเทียม 

นํ้าตาล 

3 

ช้อนโต๊ะ 

2. นำพริก หอม กระเทียม กับเกลือ ใส่ครกโขลกให้ละเอียด 

หอม 

50 

กรัม 

จึงใส่กะปิโขลกอีกครั้ง 

กระเทียม 

50 

กรัม 

3. นำกุ้งแห้งที่ล้างแล้ว โขลกรวมกันจนเข้ากันดี 

พริกแห้งใหญ่ 

20 

เม็ด 

4. นำเครื่องนํ้าพริกที่โขลกละเอียดพอควร ลงผัดในนํ้ามันให้หอม 

มะขามเปียก 

150 

กรัม 

การผัดควรใช้ไฟอ่อน ผัดจนเหนียวและหอม จึงใส่มะขามเปียก 

มะนาว 

1-2 

ลูก 

แล้วผัดต่อไปจนเกือบแห้ง 


5. เมื่อผัดจนแห้งได้ที่ บีบมะนาวเพื่อเพิ่มความหอม 


15.7 ร. 



ะ I 

เกร็ดความรู้ 

1. สูตรโบราณ ใช้นํ้ามันที่ได้จากการเคี่ยวกะทิจนเป็นนํ้ามันมะพร้าว หรือเรียกนํ้ามันขี๋โล้ ซึ่งจะทำให้นํ้าชุบคั่ว 
มีความหอมมากขึ้น 

2. รับประทานกับขนมปัง โรตี กากหมู 

สารอาหารที่ได้รับ คือ โปรตีนจากกุ้งแห้ง ไขมันจากนํ้ามันมะพร้าว ใยอาหารจากเครื่องนํ้าพริก คาร์โบไฮเดรตจากนํ้าตาล 
นํ้าชุบคั่ว 1 ช้อนโต๊ะ นํ้าหนักประมาณ 20 กรัม 

ำ 1 /' 


กับข้าว 22 
















ลูกชิ้นภูเก็ต 

ลูกชิ้นภูเก็ต มีลักษณะคล้ายทอดมัน แตกต่างกันที่ส่วนประกอบ ลูกชิ้นภูเก็ตมีเนื้อมะพร้าวขูดผสมอยู่ด้วย ทำให้เมื่อรับประทาน 
จะได้รสชาติออกเค็ม เผ็ดเล็กน้อย พร้อม ๆ กับรสชาติความมันของมะพร้าว สูตรโบราณ จะทอดด้วยนํ้ามันมะพร้าวที่เคี่ยวเอง 
เพิ่มความหอมอร่อยยิ่งชิ้น 


เครีองแกง 



มะพร้าวขาวขูด 

60 

กรัม 

ตะไคร้ 

20 

กรัม 

(*ไมใสในเครื่องแกง เติมแยกทีหลัง) 

หอมแดง 

20 

กรัม 

กระเทียม 

20 

กรัม 

ขมิ้นผง 

10 

กรัม 

ผิวมะกรูด 

5 

กรัม 

ข่า 

10 

กรัม 

เกลือ 

5 

กรัม 

กะปิ 

20 

กรัม 


วิธีทำ 

1. โขลกเครื่องแกงให้ละเอียด ใส่ปลาลงในเครื่องแกง โขลกให้เหนียว 
ค่อยๆ ใส่นํ้าเกลือลงไปทีละน้อยจนหมด จึงใส่นํ้าตาลทราย กะทิ ไข่ไก่ 
โขลกจนเหนียวอีกประมาณ 10 นาที 

2. ใส่มะพร้าวลงโขลกให้เข้ากันดี ใส่ใบมะกรูดหั่นฝอยเคล้าให้เข้ากัน 

3. ปันเป็นก้อนกลม แล้วกดให้แบน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว หนา 0.5 นิ้ว 

4. นำกระทะตั้งไฟให้ร้อน ไฟปานกลาง นำลูกชิ้นลงทอดจนสุก 
รับประทานกับข้าว หรืออาหารว่าง 


ส่วนประกอบ 

ปลาแป้น 300 กรัม 

(หรือ ปลาเก่า หรือ ปลาหางเหลือง) 


มะพร้าวขาว 

100 

กรัม 

ไข่ไก่ 

1 

ฟอง 

เกลือ 

1 

ช้อนชา 

นกตาล 

30 

กรัม 

ใบมะกรูดหั่นฝอย 

10 

กรัม 

หัวกะทิข้น 

45 

กรัม 

เครื่องแกงกะทิ 

80 

กรัม 

พริกไทย 

10 

กรัม 

แป้งมัน 

1 

ซ้อนโต๊^ 



^- 

-น้ 

เกร็ดความรู้ 

การทอดอย่าใช้ไฟแรงมากนัก ลูกชิ้นจะไหม้และเปลี่ยนเป็นสืดำ มีรสขมได้ 


สารอาหารที่ได้รับ คือ โปรตีนจากเนื้อปลา ไข่ไก่ ไขมันจากมะพร้าวและนํ้ามัน 
คาร่โบไฮเดรตและใยอาหารจากเครื่องแกง 



1 กั' 


กับข้าว 24 














เบือทอด 

เบือทอด เป็นอาหารว่างที่นำมารับประทานเล่น หรือ รับประทานพร้อมกับข้าวก็ได้ใช้ใบพืช เช่น ใบหญ้าช้อง 
{81^X0 0๙ ฉกปเ '๐ ?เลก(ะ[า) ตัดเป็นท่อน ๆ หรือใบเล็บครุฑ ใบชะพลู วางเรียงกุ้งด้านบน แล้วชุบแป้งทอด 
ซึ่งไมใช่แป้งชุบทอดทั่วไปแต่ เป็นแป้งที่ผสมกับเครื่องแกง รับประทานเบือทอดกับนํ้าจิ้มที่ปรุงจากพริกชี้ฟ้า กระเทียม 
และนํ้ามะขาม มีรสเปรี้ยว เค็ม หวานและเผ็ด 


ส่วนประกอบ 



กุ้งสด ตัวเล็กประ: 

มาณ 3 

ขีด 

แป้งข้าวเจ้า 

3 1/2 

ถ้วย 

ไข่ 

2 

ฟอง 

นี้าปูนใส 

1 

ถ้วย 

หัวกะทิ 

1/2 

ถ้วย 

หางกะทิ 

1/2 

ถ้วย 

ใบเล็บครุฑ หญ้าช้อง ใบชะ 

:พลู พอควร 

เครื่องแกง 



พริกแห้งเม็ดใหญ 

15 

เม็ด 

ข่าหั่นฝอย 

1 

ช้อนโต๊ะ 

ตะไคร้หั่นฝอย 

2 

ต้น 

หอม 

5 

หัว 

กระเทียม 

5 

กลีบใหญ่ 

พริกไทย 

1/2 

ช้อนชา 

ขมิ้นสด 

5 

แว่น 

กะปิ 

2 

ช้อนชา 

เกลือ 

1 

ช้อนโต๊ะ 


วิธีทำ 

1. โขลกเครื่องแกงทั้งหมด ยกเว้นกะปิ ให้ละเอียด 

2. ใส่กะปิโขลกอีกครั้ง ให้ละเอียด แล้วผสมลงในแป้ง 

3. นวดแป้งกับหัวกะทิ 1/2 ถ้วย ใส่หางกะปิ กับนํ้าปูนใส คนให้เข้ากัน 
ตีไข่ใส่ คนให้เข้ากันดี พร้อมกับเครื่องแกง 

4. ล้างใบเล็บครุฑ หญ้าช้อง ใบชะพลู ตัดเป็นช่อ ชุบแป้ง 

5. ล้างกุ้ง โดยใช้กุ้งทั้งตัวชุบแป้ง 

6. ทอดในนํ้ามันร้อน ระหว่างที่นำใบเล็บครุฑชุบแป้งลงในนํ้ามัน 
ตักกุ้งวางเรียงบนเล็บครุฑ หรือ หญ้าช้อง ทำเช่นนี้สัก 4-5 ชิ้น 
ทอดพร้อมกัน ตามแต่จะเหมาะกับนํ้ามัน จนเหลืองกรอบ 

ตักชิ้นพักบนตะแกรงให้สะเด็ดนี้ามัน รับประทานกับนํ้าจิ้ม 
*ขณะผสมแป้งอาจจะเพิ่มนี้าแข็งลงไป 1-2 ช้อนโต๊ะ เพื่อทำให้แป้งกรอบนานยิ่งขึ้น 

วิธีการทำนํ้าจิ้มเบือทอด 

โขลกพริกชิ้ฟ้าสด ประมาณ 15 เม็ด กระเทียม 15 กลีบใหญ่ เกลือ 2 ช้อนโต๊ะ 
นํ้าตาลประมาณ 5 ช้อนโต๊ะ นํ้ามะขามประมาณ 2 ช้อนโต๊ะ 
และนี้า 3 ซ้อนโต๊ะ ให้ละเอียด ปรุงรสตามชอบ 



เกร็ดความรู้ 

ใช้กุ้งทั้งตัวไม่ต้องปอกเปลือก ตัดแต่ส่วนหัวและหนวดออก จึงควรเลือกกุ้งตัวเล็ก เปลือกบาง 

สารอาหารที่ได้รับ คือ โปรตีนและเกลือแร่จากกุ้ง ไขมันจากนํ้ามันทอด คาร์โบไฮเดรตจากแป้งชุบทอด 
เบือทอด 1 แพ นํ้าหนักประมาณ 25 กรัม 


กับข้าว 26 















เคยเค็มอึก 

คนภูเก็ต เรียกเคยเค็มตุ๋นว่า เคยเค็มอึก วิธีการทำเคยเค็มอึกให้หอมน่ารับประทาน ควรเลือกเคยเค็มคุณภาพดี ผสมกับกะทิ 
หอมซอย เนื้อหมูสับ ไข่ไก่หรือไข่เป็ด ใส่ถ้วยเล็กหรือชามแก้วทนไฟนำไปนึ่งจนสุก รับประทานกับข้าวสวยร้อน ๆ และผักสด 


ส่วนประกอบ วิธีทำ 


เคยเค็ม 

3 ช้อนโต๊ะ 

1. ดีไข่ผสมลงในเคยเค็ม หอม หมูสับ และหัวกะทิ คนให้เข้ากัน 

ไข่ไก่ 

5-6 ฟอง 

ตั้งพักทิ้งไว้ 10 นาที (จะทำให้ผิวชั้นบนของเคยเค็มสวยขึ้น 

หมูสับ 

1/2 ถ้วย 

หลังจากนึ่งสุก) 

หัวกะทิ 

4 ช้อนโต๊ะ 

2. เทส่วนผสมใส่ชามแก้วทนไฟ โรยด้วยพริกชี้ฟ้าแดงเขียว 

พริกชี้ฟ้าแดง 

100 กรัม 

3. นำลังถึงตั้งไฟ พอนํ้าเดือดแล้ว นำส่วนผสมจากข้อ 2 นึ่งจนสุก 

(ผ่าเอาเมล็ดออก หั่นแฉลบ) 

ใช้เวลาประมาณ 15 นาที 

นกตาล 

2 ช้อนโต๊ะ 


หอมเจียว 

1 ขีด 


กระเทียมสับ 

1 ช้อนโต๊ะ 



108 , 

ฒธิ& 

?ธ^ 100 8- 


7.6 8- 



เกร็ดความรู้ 

1. การเลือกเคย ควรเลือกเคยเค็มที่มีกลิ่นหอม และเปรี้ยว 

2. วิธีเก็บเคยเค็ม ไว้รับประทานได้นานวัน ควรเก็บ'ไว้ใ , นต้เย็น สี กลิ่น และรสชาติจะคงสภาพเดิม 
สารอาหารที่ได้รับ คือ โปรตีนจาก เคยเค็ม ไข 1 ไก 1 หมูสับ ไขมันจากกะทิ คาร์โบไฮเดรตจากนํ้าตาล 

'ำ. I กั' 


กับข้าว 28 














นํ้าชุบหยำ 


นํ้าชุบหยำหรือนํ้าพริกหยำ เป็นชื่อที่ส่วนใหญ่เรียกกันในภาคใต้ เป็นนํ้าพริกที่ไม่ใช้ครกในการตำ แต่ใช้การขยำ บี้ 
หรือทำให้แตกนิดๆ นิยมมากที่ภูเก็ต เป็นอาหารไทยที่มีมาแต่โบราณ สันนิษฐานว่ากำเนิดราวสมัยอยุธยาตอนปลาย 
การทำนํ้าพริกนิยมใช้วิธีการโขลก หรือขยำ เครื่อง เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน คนภูเก็ตเรียกนํ้าพริกว่านํ้าชุบหยำ 
เพราะใช้มือขยำเข้าด้วยกันนั่นเอง ใส่กุ้งสด หัวหอมเล็ก เกลือ นํ้าตาล ใส่เนื้อปลาย่างเล็กน้อย รับประทานกับข้าวสวย 
หรือขนมจีน หากเป็นนํ้าชุบกุ้งเสียบใช้วิธีโขลก แล้วใส่กุ้งเสียบ (กุ้งตากแห้ง) กินกับผักสด หรือผักลวกราดหัวกะทิ 
เป็นอาหารเรียกนํ้าย่อยที่มีชื่อเสียงของภูเก็ต 


ส่วนประกอบ 

กุ้งสด 

1 

กิโลกรัม 

หัวหอม 

75 

กรัม 

กะปิอย่างด 

50 

กรัม 

มะนาว 

5 

ผล 

(ปอกเปลือกออก เอาเนื้อด้วย) 


วิธีทำ 

1. ล้างกุ้งสด ต้มให้สุก หั่นเป็นชิ้นเล็ก 

2. ปอกเปลือกหอม ล้างให้สะอาด ซอยบาง ๆ 

3. เผากะปิให้หอม 

4. ปอกผิวมะนาว คั้นนํ้าใส่ถ้วย หรือปอกเปลือกแกะเนื้อมะนาวออก 
ใช้ทั้งกลีบ 


นํ้าตาลทรายเล็กน้อย 

เกลือ 1/2 ช้อนชา 

พริกขี้หนูสด 50 กรัม 

นื้าต้มสุก 100 กรัม 

(อาจใช้นํ้าต้มเปลือกกุ้ง เพื่อให้กลิ่นหอมเข้มข้น) 

ปลาฉิ้งอ้าง 1/2 ถ้วย 

(หรือเนื้อปลาย่างสด ขยำกับกะปิ มะนาว 

ที่ปอกเปลือกแล้ว ให้ชิ้นฟู ก่อนนำไปผสมอย่างอื่น) 


5. หั่นพริกขี้หนูตามยาว หรือแฉลบบาง 

6. นำมะนาวมาขยำกับกะปิจนเกิดฟองก่อน 

7. นำส่วนผสมทั้งหมด ใส่ลงในชามเปลใหญ่ และตวงนํ้าตาลทราย เกลือ 
ใช้ช้อน กดนื้เคล้าให้เข้ากัน แล้วใส่นื้าต้มสุกตามส่วนที่ตวง ใช้ช้อนคน 
ให้เข้ากันดี ตักใส่ถ้วยนํ้าพริก จัดจานโดยมี ผักจิ้ม แตงกวา ผักบุ้ง 
สะตอ ลูกเนียง ยอดกระถิน ใบมะม่วงทิมพานต์ ตกแต่งให้สวยงาม 
ผักสดใช้ได้เกือบทุกชนิด จะใช้ราดกะทิก็อร่อย 

6.0 ร. 


1.2 8 - 

016 ^^ ? 1 ๖ 61 ' 


9.9 8- 

^^๖๐! 



? 1 '(ว 1 : 161 ไ 


0.3 ร. 


^ |เ 

เกร็ดความรู้ 

1. ในการทำนํ้าชุบหยำ อาจใช้กุ้งแห้ง ปลาย่าง ปลางฉิ้งอ้าง แทนกุ้งสดได้ 

2. รสเปรี้ยวของนํ้าชุบหยำ อาจะใช้มะม่วงซอย นํ้ามะขามเปียก ส้มเก็ดด้าหรือส้มจํ๊ด 

สารอาหารที่ได้รับ คือ โปรตีนและเกลือแร่จากกะปิ และกุ้ง วิตามิน เกลือแร่และใยอาหารจากผักที่รับประทานคู่กัน 

ำ 1 /' 


กับข้าว 30 

















* ■เ^^ เ^ฆ 

.V 



■เสื33เ^ 1 


เ .ะ.**; 


อาจาดภูเก็ต 

อาจาดภูเก็ต เป็นเมนูอาหารท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของภูเก็ต มีลักษณะคล้ายยำใหญ่ แต่ทำเป็นแกง ประกอบด้วยผัก 3 ชนิด 
แตงกวา ถั่วสกยาว ก้านผักบุ้ง และนํ้าคลุกอาจาด ลักษณะของอาจาด ผักต้องมีความกรอบ มีความข้นของกะทิ นํ้าขลุกขลิก 
มีความหอมและความมันของถั่วคั่ว งาคั่ว สีของอาหาร เน้นสีสัน เขียว เหลือง แดง รสชาติออกเปรี้ยว เค็ม หวานคล้ายสลัดแขก 


ส่วนประกอบ 

แตงกวา 
ถั่วสกยาว 
ก้านผักบุ้ง 
พริกชี้ฟ้าแดง 
ขมิ้นผง 
หอมเจียว 
กระเทียมเจียว 
งาคั่วบุบพอแตก 
ถั่วลิสงคั่วตำหยาบ 
นํ้ากะทิคั้นสด 
เกลือ 


1 1/2 กิโลกรัม 
200 กรัม 
3 กำ 
3 เม็ด 
1 ช้อนโต๊ะ 
5 หัว 
40 กลีบ 
1/4 ถ้วย 
1/2 ถ้วย 
1/2 ถ้วย 
1 ช้อนชา 


2.8 8 - 

?ฑว 1161 ใ 


178 

ฒฒ(าV 

ธธธ 100 ร- 




วิ!เท้า 

1. แตงกวาล้างสะอาด ผ่า 4 ส่วน เอาไส้ออก ตัดเป็นท่อนยาว 1 นิ้ว 
หนาประมาณ 1/2 นิ้ว เคล้าเกลือ 4 ช้อนโต๊ะ หมักไว้จนแตงกวานิ่ม 
บีบให้แห้ง ลวกผ่านนิ้าเดือดประมาณ 1-2 วินาที 

2. ถั่วสกยาว ล้างตัดเป็นท่อนยาว 1 นิ้ว ลวกในนํ้าเดือด ใส่เกลือ 1 ช้อนชา 
พอสุกรีบยกลง พักไว้ให้สะเด็ดนํ้า 

3. ก้านผักบุ้ง ล้าง ผ่าเป็นเส้นยาว ต้นหนึ่งประมาณ 4-8 เส้น แล้วตัดเป็น 
ท่อนยาวประมาณ 1 นิ้ว ลวกในนํ้าเดือด รีบตักขึ้นวางให้สะเด็ดนํ้า 

4. พริกสดล้างผ่าเอาเม็ดออก หั่นเฉลบฝอย ๆ 

5. นำเครื่องปรุง ข้อ 1-3 ใส่นํ้าคลุกและเคล้าให้เช้ากัน 

นํ้าคลุกอาจาด 

1. เคี่ยวนํ้าส้ม 1/2 ถ้วย นํ้าลวกผัก 1/2 ถ้วย เกลือ 1 ช้อนชา 
นํ้าตาลทราย 1/2 ถ้วย นํ้ากะทิ ให้เดือด เมื่อเดือดแล้วใส่ขมิ้น 
ชิมรส หวาน เปรี้ยว เค็ม 

2. โรยด้วยถั่วคั่ว งาคั่ว และ พริกแดงสด หมักไว้ประมาณ 1/2 ชั่วโมง 
รับประทานกับข้าว 

3. เคี่ยวหัวกะทิให้แตกมัน จนเกือบเป็นขึ้โล้ใส่ขมิ้นที่เตรียมไว้ 

คนให้เข้ากัน พอเดือดยกลง เมื่อเย็นใส่รวมกันในผัก เคล้าให้เข้ากัน 
รับประทานกับข้าว 




เกร็ดความรู้ 

1. ผักบุ้ง และแตงกวา ถั่วสกยาวต้องมีสึสด กรอบ ไม่นิ่ม 

2. หอมเจียวไว้ใช้สำหรับโรยหน้า ส่วนกระเทียมเจียว ผสมลงในนํ้ากะทิ 

3. ถ้าใช้พริกแห้ง เอาเม็ดออกด้วย 

4. ถ้าไม่มีถั่วคั่วอาจจะใช้ถั่วตัดแทนได้ 

สารอาหารที่ได้รับ คือ ไขมันจากกะทิ โปรตีนจากถั่วและงา วิตามิน เกลือแร่ คาร์โบไฮเดรตและใยอาหารจากผักต่าง ๆ 

■ำ , /' 


กับข้าว 32 











